“ Wrth Afonydd Babilon, yno yr eisteddason.. 
SALM 197. 

PAN yn gaeth yn mysg gelynion, 

Yn Babilon, 
'Mhell o dir ein siriol Seion, 

Yn Babilon 
Eistedd wnawn ar fin afonydd, 
Collem ddagrau heillt o'r herwydd, 
Cofio gwlad a gwaith ein crefydd, 

; £ , Yn Babilon.a, 


Dywedent hwy'r caethgludwyr creulon, 
Yn Babilon, 
Cenwch hen ganiadau Seion, 
Yn Babilon, 
P'odd y canwn gerdd yr Arglwydd, 
O'r fath gynyg ofer, afrwydd, 
Yn ein hadfyd blin a'n haflwydd, 
Yn Babilon. 


Chwerw gôf am wyliau'r hên wlad, 
Yn Babilon, 
Wna ond Uym trist ac oernad, 
Yn Babilon, 


Hoff AM aa eiri hen foliant, 
Draw ar helyg yn ddileisiant, 
Grogant drwy'n wylofus drigiant 


Yn Babilon, 


Beth, ai byth y peri'n gruddfan 
Yn Babilon ? 
Ust ! mae gair mae newydd dyddan, 
Yn Babilon, 
Pan gyflawner deg a thriugain, 
Cyrchaf adre'm heiddo truain, 
Aed, O! aed yr hyfryd adsain, 
Trwy Babilon 


Pwy sydd 'nawr yn ngwlad y gelyn, 
Yn Babilon, 
Na ro'el llwyr ffarwel i'w delyn, 
Yn Dabilon ; 
Dydd a ddaw o lân adferu, 
Llanwer genau myrdd â chanu, 
Seiniau telyn fythol GEFNU 
Ar Fabilon. 
Caerfyrddin. 





